Lleisiau Cymru ar 
Faterion defnyddwyr 


cyngor ar | citizens 
bopeth / advice 


Y llynedd, yma yng Nghymru, bu Cyngor ar Bopeth 
yn helpu dros 92,000 o bobl i ddatrys dros 459,000 
o broblemau. Mae hyn yn rhoi cipolwg unigryw i ni 
ar anghenion a phryderon pobl. 


Dyma mae'r data yn dangos i ni, yn ystod 2018 i 


2019: 


O 


Se 
£ 
Q 


Ymwelodd dros 9,000 o bobl â'u 
Cyngor ar Bopeth lleol i gael help 
gyda mater defnyddiwr 


Ffoniodd dros 26,000 o bobl ein llinell 
gymorth i ddefnyddwyr 


Fe wnaethon ni helpu 12,000 o 
bobl gyda mater dyled defnyddwyr 
neu gyfleustodau 


Dros 1,500 o bobl o Gymru a 
gynorthwywyd gan y llinell gymorth 
Ynni 


Dyma rywfaint o'n hymchwil ac ymholiadau ar draws y 


DU, ym meysydd post, ynni a thraws-sector: 


% _ Y gosb teyrngarwch: Yn 2018, gwnaethom 
uwch-gŵyn i'r Awdurdod Cystadleuaeth a 
Marchnadoedd (CMA) am y £4.1 biliwn y 


gorgodir ar ddefnyddwyr am eu teyrngarwch 
mewn marchnadoedd hanfodol. Mae'r gosb yn 
taro defnyddwyr mewn amgylchiadau bregus a 


defnyddwyr incwm isel mewn modd 
anghymesur (traws-sector) 


* Parhau i ganolbwyntio ar gyflwyno 
mesuryddion deallus i ddefnyddwyr (Ynni) 


% . Marchnad ynni sy'n diwallu anghenion 


defnyddwyr mewn amgylchiadau bregus (Ynni) 


% Sicrhau bod systemau cymorth yn gweithio'n 
effeithiol i ddefnyddwyr mewn amgylchiadau 


bregus (ar draws y sectorau). 


Darllenwch mwy am ein ymholiadau polisi yn ein 
cynllun gwaith defnyddwyr. 


Ein rôl fel eiriolwyr 
defnyddwyr statudol 


Fel eiriolwr defnyddwyr, mae 
Cyngor ar Bopeth yn llais 
annibynnol i bobl mewn 
marchnadoedd hanfodol - pobl 
sydd fel arall yn brwydro i gael eu 
clywed. Mae hyn yn cynnwys y 
marchnadoedd ynni a phost ac 
rydym hefyd yn un o nifer fach o 
sefydliadau sy'n gallu codi 
uwch-gŵyn. Rydym yn chwarae 
rhan unigryw o ran darparu 
cyngor - gan helpu miliynau o 
bobl i ddod o hyd i ffordd ymlaen 
bob blwyddyn. 


Mae ein Gwasanaeth Defnyddwyr 
yn rhoi cyngor ar yr holl faterion 
sy'n ymwneud â defnyddwyr, 
gyda chyngor arbenigol ar 
faterion ynni a phost. Mae'r Uned 
Help Ychwanegol (EHU) yn 
wasanaeth cymorth arbenigol ar 
gyfer defnyddwyr sy'n agored i 
niwed. 


Mae ein gwasanaethau cyngor 
rheng flaen yn ein galluogi i ddeall 
y problemau y mae pobl yn eu 
profi. Felly, gallwn ddefnyddio'r 
ddealltwriaeth honno i lywio 
dadleuon a newid penderfyniadau 
o blaid defnyddwyr. 


Agored i niwed mewn 
marchnadoedd allweddol 


Y llynedd yng 
Nghymru, fe 
wnaethom ni roi 
cyngor i 8,000 o bobl 


sydd â phroblemau 
iechyd meddwl. 


Mae cleientiaid â 
phroblemau iechyd 
meddwl yn fwy tebygol 
o fod angen help gyda 
materion defnyddwyr 
a chyfleustodau na'r 
rheini heb broblemau 
iechyd meddwl. 


Mae ein hymchwil yn dangos nad yw marchnadoedd 
gwasanaethau hanfodol yn gweithio i bobl â phroblemau 
iechyd meddwl. Dyma'r meysydd sy'n arbennig o heriol i bobl â 
phroblemau iechyd meddwl: 


cyfathrebu â darparwyr, 

delio â thoriadau mewn gwasanaethau, 

rheoli gwariant a dyled, 

chael help gan drydydd parti y gellir ymddiried ynddo i 


reoli eu cyfrif. 


Mae defnyddwyr sy'n agored i niwed yn cael niwed ac mae 
angen amddiffyniad ychwanegol arnyn nhw mewn 
marchnadoedd gwasanaethau hanfodol. Mae angen gwneud 
mwy i sicrhau bod cymorth wedi'i dargedu ar gyfer y rhai â 
phroblemau iechyd meddwl yn realiti. Gallwch ddarllen ein 
hargymhellion polisi yma. 


Lleisiau defnyddwyr agored i niwed yng 
Nghymru 


Mae ffigurau newydd a ryddhawyd gan Lywodraeth Cymru yn dangos 
bod amcangyfrif o 155,000 o aelwydydd yn byw mewn tlodi tanwydd. 
Mae hyn gyfwerth â 12% o holl aelwydydd Cymru. Mae í 

ymru yn brosiect gan Cyngor ar Bopeth Cymru sy'n targedu 
aelwydydd sy'n dlawd o ran tanwydd. Mae hefyd yn targedu'r rhai sy'n 
agored i salwch oherwydd na allan nhw fforddio cynhesu eu cartrefi. 


Drwy gymorth wyneb yn wyneb a dros y ffôn, mae'r prosiect yn helpu 
pobl yng Nghymru drwy wneud y canlynol: 


* gwella eu heffeithlonrwydd ynni a lleihau eu biliau ynni 

% _ cynnig archwiliadau budd-daliadau lles a chyngor ar ostwng 
biliau a chyllidebu 

% _ cynnig cyngor ar ddyledion 

% darparu cymorth i leihau straen a gwella amodau byw i helpu 


iechyd meddyliol a chorfforol cleientiaid. 


X, 


Stori Jeff 


Mae Jeff yn byw ar ei ben ei hun ac mae ganddo broblemau iechyd meddwl. 
Roedd wedi cael trafferth rheoli ei filiau ac roedd yn byw heb wres canolog. Aeth 
Jeff i'w swyddfa Cyngor ar Bopeth leol a chafodd ei gyfeirio gan gynghorydd 
Cymru Gynhesach i NEST, gan arwain at sicrhau bod boeler combi newydd yn 
cael ei osod yn ogystal â sicrhau bod ganddo'r wybodaeth a'r hyder i reoli ei 
gyfrifon. 


Ein hymchwil yng Nghymru 


Mynediad at wasanaethau bancio mewn swyddfeydd post 


yng Nghymru. 


Er mwyn sicrhau ein bod yn eiriol ar ran defnyddwyr agored i niwed yng Nghymru, 


gwnaethom waith ymchwil a oedd yn edrych ar fynediad at wasanaethau bancio 
mewn swyddfeydd post a phwysigrwydd sicrhau bod pobl yn gallu cael gafael ar 


wasanaethau wyneb yn wyneb. 


O'r rhain, dywedodd 
39% fod ganddynt 
cangen banc yn cau. gyflwr iechyd neu 
anabledd hirdymor a 
barhaodd am o leiaf 
12 mis. 


Roedd 3590 o'r bobl a 
holwyd wedi profi 


Beth sydd nesaf? 


Roedd gan 28% o'r 
rhai a brofodd banc 
yn cau gyflwr iechyd 
meddwl a oedd yn 
effeithio llawer ar eu 
gallu i gyflawni 
gweithgareddau. 


Rydym yn dal i ddadansoddi ein canfyddiadau, ond mae'n amlwg bod 


gwasanaethau bancio wyneb yn wyneb, fel y rhai a gynigir mewn swyddfeydd post, 


yn hanfodol i atal pobl rhag cael eu hallgâu'n ariannol 


A'u ss nA, citizensadvice.org.uk 
Cyhoeddwyd Medi 2019 


bopeth / advice 


Effaith y Rhaglen Newid Rhwydwaith 
yng Nghymru 


Ein rôl yw sicrhau bod gwasanaethau post a swyddfeydd post yn diwallu 
anghenion defnyddwyr mewn ffordd sy'n deg a hygyrch i bawb. 


Ers 2012, mae swyddfeydd post yng Nghymru wedi cael eu 
moderneiddio neu wedi symud i eiddo newydd, megis siopau, siopau 
papurau newydd a fferyllfeydd. Mae'r newidiadau hyn i gyd wedi bod yn 
rhan o Raglen Newid Rhwydwaith Swyddfa'r Post (NTP), sef rhaglen waith 
gwerth £1 biliwn a gynlluniwyd i helpu i gynnal cynaliadwyedd 
rhwydwaith swyddfa'r post trwy symud swyddfeydd post i eiddo 
manwerthu presennol a chadw neu wella mynediad i ddefnyddwyr 
agored i niwed. 


Yn ystod mis Awst a mis Medi 2017, aeth staff a gwirfoddolwyr o 16 o 
ganolfannau Cyngor ar Bopeth lleol yng Nghymru ati i ymweld â 122 o 
ganghennau swyddfa'r post, a chasglwyd ymatebion i dros 200 o 
arolygon defnyddwyr. Casglwyd data ar hwylustod mynediad i swyddfa'r 
post, hwylustod symud y tu mewn i swyddfa'r post a gwybodaeth staff 
am gynhyrchion a gwasanaethau swyddfa'r post. 


Fe wnaethom ni ofyn i POL ymweld â phob cangen sy'n perfformio'n wael 
a chyflwyno'r gwelliannau roeddent eisoes wedi ymrwymo i'w gwneud. 
Cytunodd POL i adolygu'r data ac mae wedi ymrwymo i ddychwelyd a 
gwneud gwelliannau i 10096 o'r achosion â phryderon. 


